
CYMDIITHASFA 


SIB ABERTEIEI, 

Agynaliwyd Cìiwef, 17 a 18 , 1796 . 


0 ! brysia, Dywyriog llu’r Arglwydd, 

Yn ebrwydd i arddel dy aìr, ^ 

Ti wyddost yn liysbys yr amser, ^ 
Dydd Mercher a laii ’noI Gwyl Fair 
Bydd yno fawr nifer.yn erfyn 
Am weled^y Brenih yn dod, 

Gan godi bagí^rau yn uchel,'' , 

Yn arwydä' fod rhyfel ar dro’d. 

Aflwyddiaht i Satan a’i amcan, 

I guro rhai egwan i lawr, 

Mab Dafydd ar gŷfer Glioah, 

Mi wranta y cwympa fe’r cawr ; 

Ac er mor greuloned y w’r íìlain, 

Fe’i clywýd e’n ochain cyn hyn, 

Fe’i maeddwyd,f’ei concrwyd gah hwnw, 


ei cöncr 
Fu farw ar Galfari fryn. 

Mae brodyr.i Hur äc i Aaron 
O’u calon am gynnal i’r lan 
Y breichiau fo yn filwriaeth, .; 
Try olwyn rhagíunineth ò’u rhan 


2 



o lyfr y Datguddiad, 

[iŷd flaenorol o hoç, 

Liie dy wedir am angel cryf aräll, 
Ddisgynodd o*r nefoedd yn llon, 

Ä.’i droed oedd fel pres o gadernid, 

A’i wyneb fel haul heb un llen, 

’i enw yn bur ogoneddus, 

Ag enfys o gwmpas ei ben. 

ail a’i canlynodd e’n dirion, 

Orey addfwyn a’i chwariodd e’n deg, 
^ ’i destun oedd yn Zechariah, 

Y bennod y drydedd ar ddeg, 

Lle dywedir am nynnon agorŵyd, 

^ darddodd i waered o’r bryn, 
Lolchi aflendid a pheehod, 

A gwneyd y dieuog yn wyn. 


haul gynt a safai’n Gideon, 

A’r lleuad yn Ajelon draw, 

A’r eenllysg ar hen afon Cison, 

A roes y gelynion mewn braw. 

ì deithiais i dref Aberteifi, 

Lle gwelais gwmpeini mawr iawn, 
íoedd miloedd o’r lluoedd ’rwy’n credu 
Dan faner yr lesu a’i ddawn; 
íi chwech 0 wyr arfog a safodd 
s^r gyhoedd rhwng nefoedd a llawr, 

^ Ì[|Qberts o’r Gogledd ddechreuodd, 

À’i ddoniau mor ddysglaer a’r wawr. 




a 




Y pumined ai fyny’n galonog, 

Llwyd enwog, a’i ddoniau oedd wych,^ 
I’r drydedd ar ddeg o’r Corinthiaid, 
Lledywedir amweled trwy ddrych, 
Mewn dammeg yn awr yr adwaenom, 
Ond wyneb yn wyneb a fydd j 
Ffydd, gobaith, a chariad, sy’n aros, 

Nes trodd y tywyllnos yn ddydd, 

A Eowlands barchedig yn chweched 
I’r nawfed o Numeri yr ai, 

A’r adnod ddiweddaf o’r bennod, 

Sôn am y cyfammod di-faî. 


A Jones o Drefaldwyn yn drydydd 
Osodai’n ddiduedd i ma’s, 

O’r bummed o lyfr y Caniadau, 

Am hanes rhinweddau rhad râs. 
Gosod íì megys sel ar dy galon, 

Ac ar dy fraich hefyd ’r un wedd, 
Tân cariad sydd gryf megys angeu, 
Eiddigedd mor greulon a’r bedd. 


A’r brawd Dafydd Parry’n bedwerydd 
A’i ddoniau oedd ddefnydd i’r gwan, 

I’r bummed o lyfr y Pregethwr Ç 

Fe chwariodd fel milwr ei ran ; 

Pan byddech yn myn’d i dy’r Arglwydd, 
Yn ebrwydd, 0 gwylia ar dy droed j 
Fe chwilir yn fanwl dy feddwl 
Gan un ŵyr y cwbl erioed, * 


Ac feîlý gosodir fy enw 
Ai- deulu yr Israel yn awr^ 

Ac mi a’u bcnditUiaf liwy gwed’yn 
Medd Brenin y nëfoedd a’r'’llawr. 

Y g\Ỳr a’r marcli gwyn a drafeiliodd, 
1 chwüio bob congl o’r byd, 

I alw paganiaid a’r InÄaid, 

A’r Mahometaniaid i gyd, 

I alw had Abrahain, sydd grwydriaid, 
. Sy’n para mor ddigred eu gweddy 
|kredu fod lesu’n teyrnasu 
^Tn rasol ar orsedd o hedd» 


Os gofyn rhyw Gymrö o.estrpn . 

Pryd bu yr Ássassiwn yn llyn, 

Mil saith*cant, a’u cyfrL hwy’n gryno, 
Pum ugain ond pedwar at hyn : 

Y ddwyfed ar bymtheg’ o Chwefror, 

A dal i’r ddeunâwfed yn dyn, 
Gobeithio bydd cariu âm dani. 

’Nril Ilosgi bob rnyhydd a bryn. 


WII.XIAM THOJyfAS, ÄìieRAF^YDtì,'^éÂéRFŸÍlDDIÍÎ. 


